MESUR—' COWPER MWYN ” 
DYN. POB Cymro pur mwyn, gwrandawed fy nghwyn, 
Pan gefais le cymhwys i orphwys mewn brwyn ; 
Wrth hepian ar dwyn, yn bruddaidd ddi-gwyn, 
Llon oedd fy lle rhwng mawnog a llwyn ; 
Cawn yno gyfle heiny' i wrando'r cogau'n canu, 
Er hyn cysgu a wnaethum i, 
Brbyn 1 mi ddeffro, y llyffant oedd yn crio, 
Ffei o hono'r gwael ei fri. 


Dywedais yn syn, O Dduw, beth yw hyn, 
Âr ol clywed gyneu fwyn byncia' ar fìn glyn ; 

Er lleied dy sum mewn ffos yn mol bryn, 
Dymunwn di'n barod yn ugwaelod y llyn ; 

I'th wrando nid wy'n chwanog y Llyffant dafadenog, 
Pry afrywiog yn ei fro. 

A ffwrdd a'th road garw onide mi'th ladda'n farw 
Mae dy enw di'n fy ngho'. 

LLYFFANT. Atolwg saf draw ac atal dy law, 

Dyma fy mhleser i erbyn y gwlaw, 

Na chymer ddim braw. mae o honom ni naw, 
Y rhai wrth eu pwrpas o'th gwmpas a ddaw ; 

Pan ddarfo i ti derfynu, nyni fydd dy gywely, 
Gyda thydi yn llaw y bedd, 

Myfi a'm holl gymdeithion rodiwn'r hyd dy ddwyfron 
Llymrig, llymion, oerion wedd. 


DYN. yr ydwyf yn giau mewn dillad yn glyd, 
Pan runist mor llawn, ti am gyraist mewn llid ; 
Mi ro'f finau mryd tra fwy” yn y byd, 
Arladd hyny o lyffaint a welaf i gyd, 
Yn amser y cynhaua', dethola'r bladur lyma” 
Mi a'th anafa, brynta' pry, 
A chwedi hyn mi'th dafla” i'r biogen fraith ysmala 
A hono a'th larpia yn ddigon hy”. 


LLYFFANT. Tra by'ch uwch fy mhen a'r bladur ddu lem, 

Rwy'n ofni fy*lladd wrth roi bwyd yn fy llen, 

A'r biogen fraith wen yn crecian uwch ben, 
Hi am cipia yn un burgyn i frigyn y pren, 

Pan ddelych i'r bedd talerwn,'rol pasio byd a ftasiwn 
Yno yr ysir dy holl gnawd, [llechu 

A thithan yn fudan difri, mewn pridd a llwch yn 
Heb gael codi tan ddydd brawd. 


DYN, Mi'th goelia di yn glir, rwy'n deall y gwir, 
Nid oes i mi yma mor amod chwaith hir, 
Nid all power y Sir stopio mor cur, 
Ymgeledd i'r diwedd, trugaredd sydd bur ; 
Arch nid yw ond ofer, a roed i guddio noethder. 
'Ein cnawd tyner canaid hoen ; nA 
Mwy llesol i nì grefu, am ras y Brenin Iesu, 
Fu i'n gwaredu gywir Oen... 
— JOHN WiLLIAMS, Trawsfynydd, 


EOS ETETHYOHAU YDA GY DACH FAR 


ioues, Rhuthin. 


Anforer Stan'psi Ì, 


Yn awr yn barod pris 6e., CE DDI CYMRU, sef crsgliad belaeth o bob math o gerddi 


2 Re 
a 





